
STOP 



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World 

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in 
the world byJSTOR. 

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other 
writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the 
mid-seventeenth to the early twentieth centuries. 

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this 
resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial 
purposes. 

Read more about Early Journal Content at http://about.istor.org/participate-istor/individuals/early- 
journal-content . 



JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people 
discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching 
platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization that also includes lthaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please 
contact support@jstor.org. 



THE CAMBRO-BRITON. 1» 



AWEN CYMRU. 



A'th rodd yv> athragdd Awea. Edm. Ptys. 



PENNILLION. 

XVII. 

Gwyn eu býd yr adar gwylltion, 
Hwy gânt fyn'd i'r fan y fynon' ; 
Weithiau i'r môr, a weithiau i'r mynydd, 
A dawod adref yn ddigerydd. 

XVIII. 

Trwm y plwm, a thrwm y cerig, 
Trom y w calon pob dyn unig, 
Trymaf peth tan haul a lleuad, 
Canu'n iach, Ue byddo cariad. 

XIX. 

Yn hên, ac yn ieuanc, yn gall, ac yn flbl, 
Y merehed sy'n gwra, a minnau ar yr ol ; 
Pa'm y mae'r meibion i'm gweled mor wael, 
A minnau gan laned a merched sy'n cael ? 

XX. 

Blodau 'r flwyddyn yw f' anwylyd, 
Ebrill, Mai, Myhefin hefyd ; 
Llewyrch haul yn tywynu ar gysgod, 
A gwenithen y genethod. 

XXI. 

Da gan adar mân y coedydd ; 
Da gan ŵyn feiilionog ddolydd : 
Da gan i brydyddu 'r hafddydd 
Yn y llwyn, a bôd yn llonydd. 

XXII. 

Hawddfyd i ddydd yr Awen, 
Pan oeddwn gynt yn fachgen, 
A chyda 'r gôg yn canu'n fwyn, 
Yn nghyfor llwyn yn liawen. 

A Translation of the Ode on the Dbath ôf Sir Thomas 
Picton, which follows in page 111. 
Gerddorion mwjrnion a mad, — o tynnwch 
O 'ch tannau alarnad ; 
Forwynion cenwch farwnad, 
Eirian glain arwr ein gwlad. S. Pricb. 



